mr 





CWYNFAN 2. 
'.« HEN WR. PENLLWYD. 


—nb 2o 
Cenir ar “Person Paris.” 
—mboO04- 
Pon Cymro llon gwrandawed,. 
Na fydded neb yn groes; 
Adroddaf gân a'm genau, 
Yn fer, am ddyddiau f,oes ; ; 
| Gwirionedd wnaf â gynyg, 
Heb un rhyw sarug sen; 
Cewch addysg os cymerwch, 
Neu chwerthwch am fy mhen. 


Fe nganwyd ar y cyntaf, 
Yn ddigon gwan i'r byd, 
| O falchder mawr fy ngweled, 
| Fe'm rhoed mewn gwlanen gly do 
i, Hir iawn y bum 1n dyfod 
I sefyllar fy nhraed: 
A balchder mawr fy nghlywed, 
Yn galw Mam a Nhad, 


“Rol pasio tair blwydd oedran, , 
Yn gyfan ar eu cois ; 
Rhoed clôs am danaf gynta', 
^a — Ffarwelibethau'r bais. 
Pan yrai Mam fi ìi neges, 
Ni wnawn i fawr o flwrst 
Ond chwarau gyda'r hogiau, 
| A lluchio pridd a dwst 





Ces ysgol 'rol cynyddu, 
| A'm dysgu a dwy iaith; 


o â “o ( 5 c E^ be P â ' 














tê 





F ddarllen a_'sgrifenu, 
Yn hon bum felly'n faith, ŴN 
Ond gwell oedd. genyf chwareu, 

Na dysgu llyfrau'n llawn; 

A. gwneud rhyw gampiau digri', 

Yn mhob rhyw gwmni a gawn, 


'Rol pasio un ar bymtheg. 

Hyd adeg ugain.oed, 

Gwnawn goitio a maflyd codwm, 
Ymdrechwn a'r bêl droed ; 

A gwyddwn pwy, oedd cariad, 
Pop lodes liwdeg lon; 

Ac os byddai un yn digio, | 
Fy sport oedd hectrio hon. | 


Pan ddois yn un ar hugain, 
Mi ddois yn mlaen yn well ;. 
Mi chwarwn bêl a neidiwn, 
A thaflwn faen yn mhell ; 
Cofleidio'r merched ifainge, 
O forau hyd brydnawn, 

Mi dybiais y pryd hyny, 
Yn llonydd byth nad awn. 


Rhyw Sul ar ol Gwyl Ifan, | 
Mi godais gyda'r wawr, | 
Yn ysgafn, ac yn wisgi, 
Heb fedru cysgu fawr; 

I*el gallwn wel'd fy nghariad, 
Waith oleu teg y.sêr, 

5 Î a 

“anwylyd yn fy nghalon, 
Lliw blodau 'falau pêr. 


Pan eis yn ddeg ar hugain, 
Y llaesedd ar fy naid, 
ech eU 





3 ' 


“. Yr oeddwn i pryd hyny. 
Yn gorwedd gyda gwraig, 
Mi beidiais rhodio ffeiriau, 
A swagro'n eitha” siwr, 

Y byd a ddaeth im sobri, 
'Rol imi fyn'd yn wr. 


Yn mhen y flwyddyn gyfan, 

Fe anwyd baban bach, 

'Roedd balchder mawr ei glywed: 
Yn crio Wichi wach; 

Nis gallwn rodi gwyliau, 

Bu ryfedd gwn gan gant 

Yn mhen-y pedair blynedd, 
Roedd genym dri o blant. 


Mi dybiwn 'mod i'n ddeugain, 
Mor gadarn arhyw graig, 
Wrth godi'r nos ces anwyd, 
I dendio'r plant a'r wraig; 
Ces wayw i Paelodau, 
Amharodd arnaf beth, 
Er hyn calonog oeddwn, 
Ni fynwn fyn'd ar feth. 


Pan eis yn ddeg a deugain, 
| >> Ymofyn wnawn am ffon, 
| ŵ I fyned i gyn lleidfa 
Lle byddai llancian llon: 
I mi gofynai bechgyn, 
Gan ehwerthin am fy mhen. 
“Sutr ydych chwi'r hen ewythr, 
A'r plant a modryb Gwen. 
Fy mhlant ar ol priodi, 
“A'u hegni'r oeddynt hwy ;_ 








hy: 


A'r wyrion bach i'w canlyn, 
Yn 'mofyn mwy na mwy: 
Am fynu pob ceiniogwerth, , 
Bu trafferth imi eu frin, 
A'n gadael mewn tylodi, 
Oni Duu im droi'r tin; 


'Rol i mi gyraedd triugain, 
'Roedd aml flewyn gwyn, 
I'w weled ar fy nghoryn, 
Oedd ddu fel bran cyn hyn, 
Pan dreiwn orchwyl caled, 
Neu fyn'd i siwrnai faith; 

A dgoliwn ddyddiau 'eugctid,. 
Mewn gofid, lawer gwaith, 


Pan eis yn ddeg a thrugain, *" 


Fe lwydodd gwallt fy mhen, 
Ces ofid eryd cymalau, 

A. nghlmniau'n stiff fel, pren, 
NH gollais fy nghilddannedd, 
Te wynodd barf yrê'n, 
Rhaid ì mi bellach wybod 
Fy mod i'n myn'd. yn hen. 


Am hyny i'engtid cofiwch, 
Na fyddwch byth mor falch; 
Mor wired y daw henaint, 
A'r gwaliaun gawsant galch: 
NH fum yn ifangc finau, 

Er ll wyted ywfyllun; 
twy'n awr yn canu ffarw el 
i'r Iengctid llon bob un. 


MOonRaGAN Lwy YD.. 


Llanrw st, “Argraffwyd gan Joïo Jones. 


Y 


w 

















